





DRYCH FR GWRTHGILIWR, 


————— 


Ton— “Diniweidrwydd.” 


— 


Mae fy nbeimlad yn drallodus, 
A gofidus, ddydd a nos,— 
Gwel'd cynifer yn gwrthgilio, 
Gan fy ngado dan y groes; 
Troi i garu egwan wagedd, 
Yn lle'r sylwedd byth a sai', 
Myn'd heb ofn i wyneb peryg” 
Y mae'r gwrthgiliedig rai! 


Ddoe yn llawn o sêl am sylwedd, 
Heddyw am wagedd drwg ei wyn, 
Ddoe am grefydd yn y galon, 
Heddyw'n foddlon heb yr un; 
Ddoe yn canmol Iesu'n hynod, 
Heddyw'n Herod am ei ladd : 
Ddoe yn gwylio ac yn gweddïo, 
Heddyw'n gwawdio trefn y gwa'dd. 











2 


Ddoe yn llefain efo'r dyrfa, 
Haleluwia am ei loes, 

Heddyw'n d'wedyd yn ddidaro, 
Nid wyf mwy am gario'r groes; 
Ddoe yn llefain, Doed dy deyrnas, 
Heddyw i lawr â'i hurddas hi, 
Gwell yw cibau'r moch a'r cafnau, 
Na holl freintiau'r nefoedd fry ! 


Ddoe'n broffeswr a gweddiwr, 
Heddyw'n gablwr, gwawdiwr gwir ; 
Ddoe yn moli Crist ei brynwr, 
Heddyw'n troi'n fradychwr clir : 
Ddoe yn derbyn y cymundeb, 
Heddyw'n poeri yn wyneb Duw ; 
Ddoe yn selog ddylin Iesu, 
Heddyw'n gwadu ei enw gwiw. 


Ddoe yn bybyr Zorobabel, 

Yn codi'r deml, Gapel cu ! 
Heddyw fel Sanbalat goegddu, 
Am gael tyny lawr yty ; 

Ddoe'n gyfaddas frawd i Dorcas, 
Yn gwneyd cymwynas, addas yw ; 
Erbyn heddyw'n caru mammon, 
A'r hen Ddagon yw ei Dduw. 


Ddoe fel Caleb yn gyfaddas, 
Heddyw yn Ddemus yn y byd : 
Ddoe fel loan ar ei fynwes, 
Heddyw'n Judas cas ei fryd; 
Ddoe yn Ruth, a heddyw'n Orpah, 
Yn troi yn ol ab dduwiau' gwlad ; 
Ddoe yn oeru Duw yn eilro, 
Heddyw'n her?e ty fy Nhad. 


X2c$ 20 14-2O 


o 


Ddoe yn cym'ryd llw ffyddlondeb, 
Heddyw a'i wyneb ar wahan ; 

Ddoe yn gwledda efo'r teulu, 
Heddyw gwegi ydyw'r gân ; 

Ddoe yn llety'r pererinion, 

Heddyw yn mhlith morwynion ffol ; 
Ddoe yu ffoi o ddinas distryw, 
Heddyw yn teithio iddi'n ol. 


O fy Nuw ! rhag im' wrthgilio, 
Nerth rho i wylio bob rhyw awr ; 
“R?olew fo'n fy llestr genyf, 

Byth i gyneu'n wiwgu wawr, 

Fel pan ddelo y waedd im galw, 
Bydd fy sylw ar y sail, 

Ac y'm dygir i oganiant, 

Trwy fawr haeddiant Adda'r ail. 


SS I WU NS NS I NS NS NS NS NS SN NT 


THE SAILOR'S FARBWELL. 


Farewell Father, I must leave thee, 

Th' anchor's weighed, I must on board, 
Do not let my absence grieve thee, 

Of sorrow do not breathe one word. 
What tho' foaming oceans sever 

Me from thee, still my heart 
Will pray, Father ; I will ever 

To stern duty do my part. 


Farewell Mother, dearest Mother, 
Do not weep, I will return, 





















4 


Crowned with laurels; O pray Mother, 
The sail is filling, do not mourn, 
Cheering me with your kindness, 
Wipe the tears from off thy-brow, 
Ere thy lips with sweet smile creeping, 
Bless thee Mother, farewell now. 


Farewell Sister, do not weep, 
Tho' I leave thee for a while, 
I love thee still when on the deep, 
Cheer my heart with thy sweet smile. 
Uheering Mother with thy kindness, 
When am I on the ocean's brow, 
I will bless thee with true fondness, 
Thanks dear Sister, farewell now. 


Farewell Brother, be a kind one, 
Protect Mother when aml away, 
Act thy kindness to remind me, 
I must on shore no longer stay, 
'The anchor's weighed, sail8 are spreading,. 
The boat is waiting in the bay. 
Farewell all my kind relations 
iPray for. me when far away. 


John Morgan, Printer, North Parade, Aberystwyth 


